


MARWNAD 
ER 
COFFADWRIAETH 


AM Y BRAWD. W 


JOIN MORGAN 
ClILFODIG, 


yrhwn a fu yn Ddiacon yn Fglwys 
«JM. RKSe We] KIR LL IL E.N, 
| YN AGOS ï 40 MLYNEDD: 
aca 
ÔORPHRNODD Ef YRFA YN Y BYD HWN, 
Ïonawr 16, 1$12 


YN 71 MLWYDD O'r OED. 


“ 





Mw daeth y synio fydd ftid 


| AN BENJAMIN HERBERT. 





te a't abô), ,0*bn, de, awe 


TALGARTH: 
Argeaph.. d ceu M. Hug'ens 








“We 


o. Fa 
o Ab 
3 ” ae 1 


Aa ene ge ye 
& W^ ge * 

















— 





MARWNAD, &c, 


€ A] AE rhybudd 'nol rhybudd yn traethu, 

V.A Fodangeu 'n trafaelu bob dydd, 

l fymmyd ein pabxll i orwedd, y 
Yn waeledd i wely o-bridd ; 

Ymado mae'n haswyl gyfeillion, 
Rhybuddion ì ninnau 'mbartei, 

Mae'n huno yn angcu laweroedd, 
Rhyw luo'dd ty'n mlaen wedi ffoi. 


2 Uncetio ddihangodd o'r rhyfel, 
'Yndaweli fynwes y 1ad, 
Gd»wodd gyífyniau'r tymheftlodd, 
Dihangodd ar unwaith o'n gwlad ; 
Yn fydyn rho'dd heibio'r filwriaeth, 
Y drafferth flinedig a'r cledd, i 
'Rwy'n credu'n ddiameu ei fod heddyw, 
_ Yn loyw a difglair eì wedd. 
3 MA Margan Cilfodig aeth adreu, 
Ru wagle íydd lydan a mawr, 
Rhyw golled, rhyw riddfan, rhyw fwmbl 
Sy'n llanw fy meddwl bub awr, 
Cwnaeth angeu du glew ci reolaeth, 
Gym'dogaeth drwm athrilt eu gwedd, 
W/::h fymmyd pererin mor cnwog 
Godidog ìi 'ítafell y bedd. 
4 Ì'a fodd y mynegaf yn gyfon, 
Rinweddau'r brawd ffyddlon a ffodd, 
Ei ymdrech a'i lafur a'i ludded 











EDIYCH AR] 








3 


Bendigaid mewn canïad ar go 'dd, 
O foreeilas fywyd fynu, 

Er clod i'r mwyn lcíu fe ro'dd: 
Ei hunan ys filwr i amddiffyn 

Acholion ei Frenin o'i fodd. 


5 Ya eg ugain mlwydd ocd yr enliítiodd, 
O'i wirfodd dan faner eî I duw, 

Tu a hanner can mlynedd parhâodd, 
Nes mudodd o bzrrh»u rhai byw ; 

O fewn iw ydh hardd TU y-b:rl.&n, 
Neu gorlan gartrefol y íaint, 

Bryd arall ll wrdyrnu cyfrifir 
Rhai drinir ni thraethir eu braint 


6 Yn Ddiacos parhaedd yn ffydd! Hon, 

Flynyddau maith hirion Îk nen, 

Fe rodiedd hardd Ìwŷbrau anrhydedd, 
NM a mm ifwyd ei ddyrntedd ì iben; 

Yn ddyta! fe wiliodd yr eglwys, 
Heb HD ŷm achos ei iJduw, 

Ard'eledd yngwyneb caleion, 
Gelynion o'r gwaethaf eu rhyw. 


g7 Ei eiriau arferai'n ar:faìdd, 
A !ymledd, fel íwyddog a faint, 
I nr yítort mydd gofidus 
i'r eglwys, wych nrddas ei braint, 
Ei eiriau fel hoelion o t ficra. 
Gan feillriaid gyn lleig 'Ía Pigry, 


“wFedafai rhcefymiu mrawd ífyddlon, 


E atial dadlenon yn hŷ. 
* 


8 Fi ymdrech, ei ofal, a'i awydd, 


Odd harddu gwir grefydd tra bu, 
Aa 















a 


ddd Y 


Uad 





4 


Derbynìau'n roefawys a rhigl, 

'R efengyl wych anwyl i'w cŷ: 
Fe gadwodd ci byrth yn agored 

| wciíïon bendigaid ei Dvw, 
NN; chaeir mo honynt ar unwaith, 

'Tro rai o'r hilicgacth yn fyw. 


g Llafuriodd a chwiliodd yn ddiwyd, 
“ Trwy fywyd yn nhryfor y gair, 
Gweddiodd ryw filoedd o weithiau, 
Am noddîn ynghlwyfau ab ATT, 
Darllenodd, gweddîodd tro olaf, | 
Y bôre diweddaf bu byw. ab 
Acna mhen ychydi 

























ig funudau, 
Cymmerwyd cf aireu ac Dduw. 


So 'R oedd ll:wer o achofion yr eglwys 
Ar fynwes y brawd gyd â ni, 
Fi amfer a'i gyfoeth yn odiaeth, 
— Gyfranodd yn helacth tra hu, 
Fel gwr fai'n gofalu'n ddifsitol, 

Am achos rhaslorol yr On, 
*Rwy'n credu'i fod heddyw mcwn hafan 
Heb riddfan na chwynfan na phocn. 
yr ewn heddwch difgybliodd eì deulu, 

Gan gadw ymgweryln 'mhell ffwrdd, 
Nid diatol pen pentan rhyfelgar, 

Nac angel gwenheithgar pen ffordd, 
Ond fabr a harddwych ymddygodd 

Pregethodd a'i ddwylaw a'i dra.d, 
Fod rhyngddo wr addas 2 duwiol, 

Ryw undebihagorol â'r Tad. 


12 Wel bellach gadawaf &i y: fa, 
Ddichlynedd ct yma hyd iedd, 









? j 
Mi droaf ddychymyg fy meddwl 
At wledydd di-gwmwl yr hedd, 
Ae mae fy mrawd gwiwlarïoyn gorphwys 
O fewn i baradwys y faint, 
Lle nad all na Seraph nac Angel, 
Fynegu mor uchel yw'r fraint. 
13 'Nol dywedyd ddywedir dywedif,. 
, Na dywed y deethuf ond dim 
Am raddau'r uchafiaeth ormehaf, 
A thannau tcilyngaf y bryn, Rd 
Dywedaf am bawb deearolion, 
Na ddaerh i'w eu calon erioed 


Ddychymig y rhag bsrtoladau 
” Sy'n nghartref geleuni uwch rhod, 
84 Brenhinol ucha^íaeth gyfreithlon, 


Gauif Sion tu arall i'r bedd, 
Oi av wych ddelw'r Pen blaenor, 
Tywyfog holl oror yr hedd, 
Cant balmwydd o» hardd. fuddygoliaeth, 
Mewn perffaith unoliaeth ynghyd, 


Ac ffern ruadwy'n rhwymedig, 
Dan ddedryd hoff Feddyg y byd. 





i ï5 Cael gwiígo coronau cyfiawnder, 
ì Âr frynieu ucheldir cyn hir, 
Goddiwes liawenydd bryn Sion, 
Caiff holl etifeddion y gwir 
Cant 'mado a chorph y tarwelaeth, 
A'u blineid hwy ganwaith cyn hyn 





Agwifgoel! z 
a fan<taidd brophwydi, 


j Modlyliau crwydredig gondus, 
alarus y glynn. 


â 


6 Patriarchiail 
yS«draw wedi blaeau'n y bla'n, 





AN ACH 









Merthyron a hardd apoffolîon, 
sy'n ucheì a chyfon eu can, 
"Rhên /mau a wcìodd rhyw luoedd, 
A'u gŵilyo'd? yn ddifglair a gwynn, 
'Rwy'n credu fod Morgans Cilfodig, 
Yn ddiddig ymhlith y rhai hyn, 


ay. Mid rhyfedd os gwelir rhan amla, 

Y'nghol y A*eísîa rhyw ddydd, 

Ei nages yngwlad daearolion, 

Oedd dwyn carcharerion yn rhydd, 

'Ac am i'r Concwerwr i faeddu, 
Yn uchel ar galfari fryn, 

Braidd credai bydd mwy'n y diwedd, 
Dan ddanedd ellyllon y llynn. 


38 Ond etto rhyfedoo! diddarfod, 
A fyndod prefwylrod y nen. 
Fod ncb o hên ddarn»u cwymp Eden, 
YndÌawen ac uchel eu pen 
Rhyfeddod i Dduwdod i garu, 
A phrynu rbei ifel. y llawr, 
Rhyfeddod i beb trag wyddoldeb, 
I'w'r undeb dirgelaidd a mawr. 























61 O Arglwydd datguddia dy allu, 


'Trwy nerthu trueinizid y groes, 
Sy'n ymdrech yngwynel 






b y tywydd, 
U Oer 'ílormydd y gauaf a'r nos; 
& Y teíiun erch mynwyd bregethu 
Wrth gladdu fy mrawd yn y pridd, 
Ocdd gyrfa'r Apofîol a'i goron, 

A'i gyfon hardd ymdrech y ffydd. 
ao Wel bellach rhaid tynnu tu a dibep, 
A gorphen llinellau fy nghan, 














7 
an annerch ei anwyl berth'nafau, 
I ddilyn ei lwybrau fe ymlaen 
Gan edrych ar Iefu'r Tywyfog, 
Perffeithydd godidog eu ffydd 
Yn hên ac yn ieuangc i gychwyn, 
Nsdo'd o bob cadwyn yn rhydd, 


2: O agos gydipares ei fywyd, 
Mewn gofid te'ch dwfn. driítawd, 
'F rwy gladdu'ch mwyn briad naturiol, 
Crefyddol, mor agos a brawd, 
'u  Ymroddwch eich hunan yn gwbl, 
i'r Iefu mwyn anwyl mewn hedd, 
'Rwy'n credu cewch etto. gyfarfod, 
Dau briod tu arail i'r bedd, 


22 Dymunwn ryw werthfawr fendithion, 
I bawboo'i gyfoedion i gyd, 
V'w dilyn trwy yftod cŵ-bywyd, 

Nes cwrddyd yn Salem ynghyd, 
Rhoed Duw iddynt nerth i íilwrio, 
A fefyll tra paro'r dydd drwg, 

Ac arddel y cywir Feísîa, 
“Er gwactha gelynion a'u gwg. 


23 A chwithau genhadon yr Arglwydd, 
sy a'ch hyígwydd dan achos eich uw, 
8 'Mwrolwch a.chadarn artogwch, 
3 'Tro byddoch yn ardal y byw, 
Er Ôolli blaenoriaid y gorlan, 
Mae'n Harglwydd ei hunan yn fyw, 
Cyn cleddir yr eglwys mewn galar, 
EÍc Íaif ar y ddacar gwìr yw. 





PA 


Î | 2« O Evans tî gollaift gydymaith, 
m |. Hên gyfaill doeth odiaeth a da 





say 





YM 


s 


Gwnaeth angen, wnhaniad d dros ennyd, 
Nes cw ydu yd mewn ardâl ddi-blâ, 

Dymunaf i'r. Pen Bugail etto 
rw m^ erftorddelion yn nn, 

A'r gweiíion fy'n gwilied : y muriau, 
Gyd uno hyd z apgew'n gyttun. 


ag Gweddiwch, cyngherŵch, cyhoeddwchs 
dao ho Tyn ydd I froi dd, 
Nes delo plant arfaet th o'r mag! iu$ 
Yn rhydd-&/u CAW ynaA, n dorfeydd, 


 Arddeler Yr bf genna adw, — 
A'r lefu trwy. 'r bydoedd fo'n ben, 


ewybodaeth ô'r Arglwydd ymleded, 
A MYD pob Criftion Amen. 





J or gwerthfawr gwrando di ein cwyn, 
O_r byd i'r beid mae Angeu'n dwyn, 
FI vn ydyŵn cwyn aeth brawd o'n bro, 
N s gwelir mwy mae dan y gro. 

;M ewn fydyn dro rho'dd heibio'r cledd 
O 'nhadai fôld i wlad y hedd ; . 
R hodd vrthfawr ddrud Calfaria fryn, 
Gofleidiodu yn y bywyd hyn, 

A :myma'r Perl addurriodd ef, 
N sw» vyny Nef pwy draetha ci fraint, 
$ ya loyw daint uwch tonnau'r glynu; 


gyson NN 


—r—— 


es 


ee 
UU 





